Y GWENITH GWYN; 


NEU Y 


FERCH O GEFN-UDFA. 


GAN WILLIAM HOPEIN, LLANGYNWYD. 


M'* sydd fachgen ieuanc ffol, 
Yn caru'n ol fy ffansi, 
Mi yn bugeilio'r gwenith gwyn, 
Ac eraill yn ei fedi ; 
O! pam na ddeui ar fy ol 
Ryw ddydd ar ol eu gilydd, 
Gwaith 'rwy'n dy wel'd y feinir fach 
Yn lanach, lanach beunydd. 


Glanach, ìanach, wyt bob dydd, 
Neu fi sy'm ffydd yn ffolach, 

Er mwyn y Gwr a wnaeth dy wedd 
Gwna im' drugaredd bellach ; 

O! cwyd dy ben, gwel acw draw, 
Rho imi'th law wen, dirion, 

Gwaith yn dy fynwes bert ei thro 
Mae allwedd clo fy nghalon. 


(2 











o 


Mi godais heddyw gyda'r wawr, 
Gan frysio'n fawr fy lludded, 
Fel cawn gusanu llun dy droed 
Fu 'rhyd y coed yn cerdded ; 
O! cwyd fy mhen o'r galar maith 
A serchus iaith gwarineb, 
Gwaith mwy na'r byd i'r mab-a'th gâr 
Yw golwg ar dy wyneb. 


Tra fo dw'r y mor yn hallt, 
A thra fo 'ngwallt yn tyfu, 

A thra fo calon yn fy mron 
Mi fydda'n ffyddlon iti; 

O! dywed imi'r gwir dan gel, 
A rho dan sel atebion, 

Pa un ai fi neu arall, Ann, 
Sydd oreu gan dy galon. 


Tydi yw'r mab a garaf mwy, 
Ti roddaist glwy'n fy nwyfron, 
A'r serch tuag atat sy'n mawrhau 
O fewn i giliau'r galon ; 
Awn i Langynwyd gyda'r dydd 
Er profi'm ffydd cadarna', 
Cei roddi'r fodrwy'n sel o'th serch 
i'r ferch o Gefn-udfa. 


Eb 


YMDAITH Y CELWYDD. 


lr Gymro na welsant eu gilydd er's dyddiau, 
A gydgyfarfuant ar un o'r mynyddau ; 

Medd Dafydd wrth Wmffre, “ Wel, beth am y newydd 

Neillduol a rhyfedd sy'n tr ydar trwy'r gwledydd?” 

“ Pa newydd, ” medd Wmffre; “attolwg, mynega ?” 

“ Panewydd!” medd Dafydd ; « B'le buost ti'n herwa? 

Os bosib' na chlywest fod Huwcyn fab Shan 

Wedi chwydu i fyny o'i berfedd dair brân.” 

«Tair brân!” medde Wnnffre, “ dyna gelwydd ysgeler.” 

“ O na,” medde Dafydd, “ mae cyn wired a'r bader ; 

Os nad wyt yn coelio, dos at ŵr Tŷ Main, 

Cei hanes helaethach, fe welodd e'r brain.” 

Wmffre at hwnw frasgamodd heb oedi, 

Ac iddo gofynodd, “ Ai gwir yw y stori 

A glywes gan Dafydd, fod Huwcyn fab Shan 

Wedi chwydu i fyny o'i berfedd dair brân ?” 

“O, dear me ! nage, nid tair brân, ond dwy, 

Fe'u bwriodd o'i berfedd yn ngŵydd Shon y Plwy” ; 

Fe welodd y ddwy yn ehedeg i'r awyr, 

Nes iddo wrth edrych bron golli ei synwyr.” 

At Shon rhedodd Wmffre, gan chwythu 'n ei fochau, 

Dros greigiau a gell$ydd, dros froydd a bryniau, 

Ac iddo gofynodd am Huwcyn mab Shaun, 

A oedd wedi chwydu o'i berfedd ddwy fran ? 

“€ Na, na,” medde hwnw, “ un frân wedes i, 

Ac mae hyny mor wired a bod cynffon gan gi; 

Ac os wyt yn ammeu, dos at wr Ty'n-llan, 

Cei wybod y cwbwl, 'roedd ef yn y fan.” 

Aeth Wmffre at hwnw,—“' A welest di frân 

Yn 'hedeg o berfedd tra rhyfedd mab Shan ?” 

“ Brân!” ebe yntau; “ai gwallgof yw'r dyn— 

Yn hedeg o'i berfedd,—na welesi'r un; 

Ond cymmaint a dd'wedes, fod Huwcyn mab Shan 

Wedi chwydu rhyw 'sglyfeth mor ddued a brân.” 





































us 


BUGEILES Y WYDDFA, 


I gwrddais gynt â morwynig 
Wrth odreu y Wyddfa wen, 
Un ysgafn ei throed fel yr ewig, 
A gwallt fel y nos am ei phen ; 
Ei grudd oedd fel y rhosyn, 
Un hardd a gwên ei gwawr! 
Yn canu cân, a'i defaid mân, 
O'r Wyddfa'n d'od i lawr. 
BYRDWN. 
Eryri fynyddig i mi, bro dawel y delyn yw, 
Lle mae'r defaid a'r ŵyn, yn y mwswg a'r brwyn, 
Am cân inau'n esgyn i fyny, 
A'r gareg yn ateb i fyny, i fyny, 
O'r lle bu'r eryrod yn byw. 


Gofynais i'r seren yn siriol, 
A ddoi di, fy mun, o dy wlad ? 
Cei fyw mewn palas urddasol, 
Rho ffarwel i fwthyn dy dad ; 
Ymbiliais a gweddiais, 
O! tyred gyda mi, 
Ond gwenu wnaeth, dan ganu'r aeth, 
A'm calon gyda hi ;— 


Eryri fynyddig i mi, &c. 


Daeth cwmwl yn awr dros y Wyddfa, 
Ac O ! 'r fath gyfnewid mawr ! 
'Roedd gwg yn yr uchelderau, 
A'r storm yn dylifo i lawr ; 
Mi gollais i'r forwynig, 
Ond o'r ffurfafen ddu 
Ei nodau mawl, fel ser y gwawl, 
Ddisgynent oddi fry. 


Eryri fynyddig i mi, &c. 





